fi sen js á 
A Ir sp 
FR A 


lk 2 ÝR TE 
ra Í 4 


| þa Í 
sið Si 


MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVÍK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 50 


Nokkrar nýjar C“ aldursákvarðanir 


Some New G'“ Datings in Iceland 


BY 
GUÐMUNDUR KJARTANSSON 


REPRINTED FROM NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 
Vol. 36, 1966, pp. 126—141 


POLARPAM 


BG 


(GEx) :€6'0GG 


Gr“ EA 


Digitized by the Internet Archive 
in 2022 with funding from 
University of Alberta Library 


https Jlarchive.org/details/nokkrarnjarcaldu00gumu 


126 NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


Guðmundur Kjartansson: 
Nokkrar nýjar G'-aldursákvarðanir 


Inngangur 

Fyrir fáum árum birtist í þessu riti yfirlit yfir þær aldursákvarð- 
anir á jarðlögum, sem hafa verið gerðar hér á landi með geisla- 
kolsaðferðinni, saman tekið af okkur Sigurði Þórarinssyni og Þor- 
leifi Einarssyni (Guðm. Kjartansson o. fl. 1964). Síðan hafa þó 
nokkrar slíkar aldursákvarðanir verið gerðar á íslenzkum sýnis- 
hornum og sennilega fleiri en mér er kunnugt um. Það er mjög 
æskilegt, að niðurstöður þessara ákvarðana og þeirra, sem gerðar 
verða framvegis, séu fljótt birtar og þeim sé haldið til haga, helzt 
öllum í einu riti. Náttúrufræðingurinn hefur nú þegar hafið þenna 
fréttaflutning. Færi vel, að hann héldi því áfram og þeir, sem 
begar hafa tekið eða taka framvegis sýnishorn úr íslenzkum jarð- 
lögum til aldursákvörðunar, sendi honum niðurstöðuna til Þirt- 
ingar. — Hér á eftir verður aðeins skýrt frá þeim aldursgreining- 
um, sem ég hef sjálfur sent efni til. Þær voru allar gerðar í um- 
sjá dr. Ingrid Olsson í G1*-rannsóknastofu háskólans í Uppsölum, 
og kostnað við það greiddi Raunvísindadeild Vísindasjóðs sam- 
kvæmt umsókn minni. Þessum aðilum kann ég miklar þakkir. 

Um C!4(eða geislakols-Jaðferðina við aldursákvörðun skal hér 
vísað til inngangs Sigurðar Þórarinssonar (1964) að yfirliti okkar 
um hinar fyrri aldursákvarðanir. Eins og þar segir, hefur helm- 
ingatími GC!“ verið talinn um 5570 ár og aldur sýnishorna verið 
reiknaður út samkvæmt því. 

Nú mun talið réttara að reikna með helmingatímanum 5730 
árum. Hér, í töflu I, eru útkomur gefnar upp samkvæmt báðum 
helmingatímunum, en til að auðvelda samanburð við eldri ákvarð- 
anir verður hér enn fyrst og fremst fjallað um niðurstöður sam- 
kvæmt styttri helmingatímanum. Annars getur hver, sem vill, „leið- 
rétt“ þær með því að hækka þær um 3%. 

Nýju aldursákvarðanirnar eru frá þremur stöðum á Suðurlandi 
og einum á Vesturlandi. Sýnishornin að sunnan voru send til Upp- 
sala í ágúst 1964, og skýrslu um aldursákvörðun þeirra fékk ég í 


BOREAL INSTITU TA 
LIBRARY 


4484? 


NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


2 


AAN 


Aldursákvarðanir. 


lABBks 


Gl4 Age Determinations. 


Ákvörðun nr.* Sýnishorn — Sample Aldur samkvæmt: 
Laboratory Staður Efni Áge ín years BP. according to: 
Na.* Locality Material I 
UU 519 Garðsendi 1 Mórs=sPeat s9l0' 2 F/0 ar s5460 = T)O ár 
(3360 f. K.) (Jól) 
U — 539 Garðsendi 2 Mór — Peat 5100 120. ár 5930. 120. ár 
(3810 f.K.) (3980 f.K.) 
U -— 521 Garðsendi 3 Viður — Wood 5110 * 200 ár 5260 200 ár 
(ól60afak) (3510. 15K5) 
U —525 Þjórsárbrú | Mór Peat 8190 190 ár 8430 = 190 ár 
(6240 ft. Á.) (6480 f. K.) 
U—524 — Þjórsárbrú 2 Mór — Peat — 8210 Þó ár 8450 Tóð ár 
(6260 £. K.) (6500 f. K.) 
UU 528 Hlíðardalsskóli Kolaðar 4530 = 100 ár 4660 = 100 ár 
jurtaleifar — (2580 f.K.) ki) 
Charcoal 
U— 2019  Ekruhorn Fornskeljar — 11620 = 240 ár 11950 = 250 ár 


Marine shells (9670 £.K.) (10000 f. K.) 


*) U = Fysiska Institutionen, Uppsala. 


júlí 1966. En sýnishornið að vestan sendi ég í október 1966 og 
fékk niðurstöðuna frá dr. Ingrid Olsson þegar í desember sama 
ár. Meginefnið úr skýrslum hennar er hér tekið saman í töflu 1, en 
auk þess skal hér nokkuð rætt um jarðfræði hvers staðar fyrir sig. 


Garðsendi 

Á eiðinu, sem tengir Stórhöfða í Vestmannaeyjum við Heimaey, 
er lágt sjávarberg gegnt austri. Garðsendi er dálítið nef, sem skagar 
fram úr því bergi, og í vikinu fast sunnan við hann var sýnis- 
hornið til aldursákvörðunar tekið úr örþunnu lagi af leirbornum 
mó. Til að skýra aldursafstöðu þessa mós til annarra jarðmyndana 
í Heimaey, skulu fyrst rifjuð upp meginatriði í jarðlagaskipun eyj- 
arinnar í heild. Um það etni hefur prót. Trausti Einarsson fjallað 


128 NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


Hlíðardalsskóli Q 4 Ðþjórsárbrú 


ÓG arðsendi 


I. mynd. Upprunastaðir sýnishorna. 
Fig. 1. Original locations of samples. 


í tveimur ritgerðum, og fer hér á eftir úrdráttur úr niðurstöðum 
hans, tekinn upp úr síðari ritgerðinni (Trausti Einarsson 1948): 

1. Elzta jarðmyndun Vestmannaeyja eru „norðurklettarnir“ í 
Heimaey, þ. e. fjallgarður sá, sem hefst í Dalfjalli og myndar í 
röð þaðan til austnorðausturs Hána, Klifið, Heimaklett, Miðklett 
og Yztaklett. Þetta eru móberegstjöll, skyld Eyjafjöllum og eins og 
þau hluti hinnar síðkvarteru móbergsmyndunar Íslands. 

2. Næst að aldri eru „suðurfellin“. Þau eru einnig úr eins konar 
móbergi, þ. e. smágerri gosmöl, túfhi, en sá munur á, að þetta 
berg er allt vel lagskipt og yfirleitt miklu lnara en í „norðurklett- 
unum“. Úr þessari myndun eru Sæfjall, Kervíkurfjall, Litlhöfði 


NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 129 


og undirstaða Stórhöfða (vestanverðs). Trausti telur þetta raunar 
lværðnyndami A foomsba! Í báðum hallar túfflögunum víða 
mjög mikið, í Sæfjalli t. d. „meira en 209 til austurs-norðausturs““ 
í neðri mynduninni (Á), og í hinni yngri (B) liggja þau „með 40? 
halla upp austurhlíðina, taka á sig mjúka beygju yfir toppinn og 
halla síðan niður vesturhlíðina“. Mislægi myndananna ÁA og B 
kemur víðar mjög glöggt fram með svipuðum hætti. 

3. Um því nær allan Stórhöfða þekur þykkt hraun framangreind- 
ar túffmyndanir (A og B). Í austanverðum höfðanum nær það 
niður fyrir sjávarmál, teygist þar með ströndinni norður fyrir 
Garðsenda og myndar sjávarbergið undir mólaginu, sem nú hefur 
verið aldursákvarðað. Þetta hraun er upp komið hæst á Stórhöfða. 
Það er mjög mislægt túffinu, sem það hvílir á, hefur hlaðizt upp 
að brattri túffbrekku. 


4. Á Stórhöfðahrauninu liggur aftur túfflag, sem Trausti kallar 
C. Það er yfirleitt þunnt og slitrótt, en verður þó á að gizka 15 m 
þykkt hjá Garðsenda, þar sem það lHggur hið næsta yfir mólaginu. 
Það þekur og eitthvað af hinu eldra tútti (A og B) í „suðurfellun- 
um“, en verður þar ekki alls staðar með vissu greint frá B. 

5. Eldfjallið Helgafell og hraunið, sem þaðan er ættað, er yngsta 
myndun úr föstu bergi í Heimaey. Þar sem sér á undirlag þess, 
hvílir það milliliðalaust á hinum yngstu túffmyndunum, B eða G 
(4. mynd). 

6. Loks er Heimaey víðast þakin grónum jarðvegi, langmest 
venjulegri fokmold með allmörgum svörtum öskulögum. Á Helga- 
fellshrauninu er þessi jarðvegur engu þynnri né með færri ösku- 
lögum en utan þess. 

Þessi aldursröð jarðmyndana í Vestmannaeyjum, sem er niður- 
staða af rannsókn Trausta Einarssonar, skal hér ekki véfengd, enda 
næsta augljós í flestum atriðum. Þó hef ég ekki — hvorki í ritgerð 
Trausta né af eigin raun Í tveggja daga snuðri um sunnanverða 
Heimaey — fundið neina sönnun fyrir því, að túffið undir Stór- 
höfðahrauninu sé jafngamalt túffinu A og B í „suðurfellunum“. 
Ef ekki væri staðhæfing Trausta, sem þarna er miklu staðkunnugri 
en ég, hefði ég fremur talið Stórhöfðatúttið elzt (þ. e. næst á eftir 
„norðurklettunum“), því næst Stórhöfðahraunið og þá túffið í 
„suðurfellunum“ (A, B og GC). 

Allt þetta túff taldi Trausti myndað á sjávarbotni, en hraun og 


130 NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


Sk pL JA ss a SN S 
A 8 li Lið 
hr ð VKB LIÐ ) a a 


hæð ij í FY Þ a Rr A 
ER A ER S lið a þ þr „ 
Er rs AÐ) I li) , - TE = SD 9) Þ; 5 ð == (A. k. 6f | 


2. mynd. Bergið hjá Garðsenda. Örin sýnir, hvar efni var tekið til aldurs- 
ákvörðunar. 
Fig.2. The Gardsendi cliff. Location of sample for age determination indicated 
by an arrow. 


vitaskuld jarðveg ofansjávar, enda gerði hann ráð fyrir, að Heima- 
ey hefði oftar en einu sinni risið úr sjó og dýft sér í aftur, eftir 
að túffmyndun A varð til, og hallinn á lögum þeirrar myndunar 
væri ekki upprunalegur heldur til kominn við höggun. 

Núna, eftir það sem af er af eldgosinu í Surtsey, erum við reynsl- 
unni ríkari. Þar hafa nú á ið misserum hlaðizt upp álitlegar 
hæðir úr túffi, sem að stærð, landslagi og gerð eru að kalla eftir- 
mynd „suðurfellanna“ í Heimaey. Og hin þykka hraunspilda, sem 
einnig myndaðist í Surtseyjargosinu, er á sama hátt sambærileg við 
Stórhöfða- og Helgafellshraunin í Heimaey. Í Surtsey myndaðist 
þetta allt ofansjávar og án nokkurrar verulegrar höggunar, og blasir 
þó víða við glöggt mislægi milli myndana einnar og annarrar lotu 
gossins. 

Ekkert sé ég því til fyrirstöðu, að allur suðurhluti Heimaeyjar 
sé myndaður með mjög svipuðum hætti og Surtsey, þ. e. í fáum, 
langvinnum eldgosum ofansjávar. Þó hafa þau verið fleiri en eitt; 


NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


SOem 


3. mynd. Jarðlög í sjávarbergi hjá Garðsenda. 1: Stórhöfðahraun. 11: jarðvegs- 
lag, sbr. neðra horn til hægri. I1I: gosmöl. IV: fjörugrjót. 1: leirkennd fokmold. 
2: mór með víðisprekum. 3: rauðahella. 4: skriða úr lausri gosmöl. 

Fig. 3. Section of sea-cliff at Gardsendi. I: The Stórhöfdi Lava. II: Layer of 
sotl, ef. lower right corner. III: Tuff. IV: Boulders on the beach. I: Loamy 
loess. 2: Peat with stems of Salix. 3: Lamella of límonile. 4: Scree of disinte- 
eraled tuff. 


það sannar mólagið í Garðsenda. Myndun þess samsvarar væntan- 
lega aldalöngu hléi milli gosa í næsta nágrenni. 

Trausti Einarsson athugaði þetta mólag árið 1942, er hann fékkst 
við jarðfræðirannsóknir í Heimaey. Það var fyrir daga aldursákvarð- 
ana með Glí-aðferðinni, og varð því lítið af mónum ráðið um 
aldur jarðlagsins. En 20. febrúar 1964 náði ég þarna vænu sýnis- 
horni af mó með viðarsprekum. 

Staður þessa mós í jarðlagaröðinni er sýndur á 2. og 3. mynd: 

Neðst er Stórhöfðahraunið (I á 3. mynd) lóðrétt bergstál, á að 
eizka 6 m hátt niður í fjöru með brimbörðu stórgrýti. 


132 NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


Næst yfir hrauninu liggur jarðvegslag (II), þunnt og slitrótt. Það 
er að mestu úr leirkenndri fokmold, rauðleitt neðan til. Þar sem 
þetta lag er einna þykkast, um 30 em, og bergbrúnin einna lægst, 
verður það mókennt ofan til við miðju og efri hlutinn, 10—15 cm, 
leirborinn mór. Í mónum eru langir og grannir viðarstönglar, 
sumir með berki. Yfirborð mósins er litað mýrarauða, sem mynd- 
ar sums staðar allt að sentímetra þykka heilu yfir honum. 

Loks liggur á að gizka 15—20 m þykk túffmyndun (III) yfir 
þessu öllu og myndar bratta brekku, en þó vel genga upp á há- 
hrygg eiðisins. Þetta er það túff, sem Trausti Einarsson nefnir C 
og lHggur hið næsta undir Helgafellshrauninu. 


Niðurstöður þriggja aldursákvarðana á mólaginu lLgeja á milli 
5000 og 6000 aldursára, og verður að ætla, að það árþúsund eða 
öllu heldur hluti af því hafi verið myndunarskeið mósins. 

Þrjár aldursákvarðanir voru gerðar á mólaginu, tvær á mó og 
ein á viði (sjá töfluna). Á niðurstöðunum um aldur mósins munar 
nokkru meira (160 árum) en nemur þeirri skekkju, sem rannsókn- 
arstofan gefur upp, að við sé að búast. Ekki er samt ástæða til að 
rengja niðurstöðuna, því að mólagið hefur vel getað verið fáeinar 
aldir að myndast. 

Lægsta útkoman var sú, sem fékkst af aldursákvörðun viðarins 
(5110 ár). Við því mátti búast. Viðarrenglurnar minntu mig helzt 
á víðitágar, eins og þær lágu í mónum, og eru rætur vitaskuld 
nokkru yngri en jarðvegurinn, sem þær smjúga. Enn fremur voru 
þessar tágar grunsamlega seigar og lítt fúnaðar, svo að mér þótti 
koma til mála, að þær væru miklu yngri en mórinn, væru jafnvel at 
hríslum, sem þarna hefðu vaxið á bergbrúninni eins og hún er 
nú og borað rótum sínum inn í þetta þunna, forna jarðvegslag á 
mótum hrauns og túffs. Þess vegna bað ég um, að viðarrenglurnar 
yrðu aldursákvarðaðar sérstaklega. 

Aldursákvörðunin sker úr um það, að kjarr hafði fest rætur í 
hinu þunna mýrkennda jarðvegslagi, áður en það grófst undir gos- 
mölinni („túffmyndun CC“), sem nú innsiglar það. 

Samkvæmt aldursákvörðun viðarleifanna má áætla, að eldgosið, 
sem kaffærði þenna gróður, hafi orðið fyrir um 5200 árum (þ. €. 
um 3250 f. Kr.), og getur sú tímasetning þó vissulega skakkað nokkr- 
um öldum. 

Eyþór Einarsson grasafræðingur hefur gert mér þann greiða að 


NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 133 


A SAS I 
Frjógreining á jarðvegi undir túffi á Garðsenda í Vestmannaeyjum, 
eftir Þorleif Einarsson. 
TABLE II. 


Pollen analysis of peat from Garðsendi, 
by Th. Einarsson. 


Tala frjókorna ff 
Greining Number of 
Determination þollen grains 

(Gr05 {Gr a 958 14.0 
Hálfgrös {fy þerdcete | AA 65 26.0 
Víðir (Silt sat 26 10.4 
Bukt Bella 3 12 
ÚT (AR þa l7 6.8 
Hélunjólaætt (Ghenoþodtagea6) =. 14 9 
Hjartagrasaætt (Charyophyllaceae) .......0....... 5 2.0 
Sóleyjaætt (Ranunculaceae — Thallictrum) =...... 3 la 
Krossblómaætts{Cruetferae} gast al. ek as si. l 0.4 
Brjóstagras fl hallealrii) st kr j 2.8 
Rósaæfts (IKOÞA LFA IT 20 8.0 
apud 40 16.0 
Græðtsútaætt í lan 10 4.0 
Maðia (Gallus 1 0.4 
Körtublómaætt (lombþostaðihir ns l 0.4 
Ópreinanlés (Ukidentfiöðli ni 2 0.8 
250 100.0 


Tala grókorna 
Number of spores 


Burktár (kiheðles} SAMAN ARA á IR 3 
Mosajafnir(Sslaginella} „ut 2 á 
Jaltulycoþadsum as a ak . 7 
Elli Á gs nokkur korn, 


flest torkennileg 
*) Þar af eitt af melgrasi (Elymus). — Ineluding one from Elymus. 


athuga viðarsprekin í smásjá og gat skorið úr um það, að þau eru 
ekki af birki, en geta vel verið at víði. Enn fremur hefur Þorleifur 
Einarsson jarðfræðingur frjógreint sýnishorn af mólaginu, sem 
sprekin lágu í, og er niðurstaðan birt hér með hans leyfi (tafla 
II). Hann fann þar gnægð víðifrjós, en svo fá Þbirkifrjó, að því er 


löd NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


á. mynd. Helgafellshraun yfir lagskiptri gosmöl „suðurfellanna“ (túfflagi Ke) 


við Klauf vestur frá Litlhöfða. — Ljósm. Guðm. Kj. 
Fig. {. Helgafell Lava resting on stratified tuff. — Photo Kjartansson. 


líkara, sem þau hafi borizt frá meginlandinu og Vestmannaeyjar 
verið skóglausar, þegar þessi jarðvegur var að myndast. 

Allt ber þetta að sama brunni um það, að viðarleifarnar séu af 
víði. Nú vex ekki önnur víðitegund villt í Vestmannaeyjum en 
grasvíðir, og mun hann ásamt krækilyngi og beitilyngi vera eini 
gróðurinn þar með trjákenndum stönglum (Baldur Johnsen 1941). 
Sprekin í mónum hljóta þó að vera af stórvaxnari tegund, væntan- 
lega grávíði, loðvíði eða gulvíði. Hvers konar trjágróður virðist 
eiga mjög erfitt uppdráttar í Vestmannaeyjum, einnig sá, sem 
hlúð er að í görðum við hús, og valda því eflaust tíð særok og 
selta í lofti. Í örnefnaskrá Vestmannaeyja eftir Þorkel Jóhannesson 
(1938) hef ég ekki fundið eitt einasta örnefni, sem bendi til, að 
hrís eða kjarr hafi vaxið á staðnum (ekki einu sinni „holt“ kemur 
þar fyrir). Sprekin í Garðsendamónum eru nokkur vísbending um, 
að eyjarnar hafi fyrir 5 þúsund árum verið mun stærri en nú og 
víðikjarrið, þar sem nú er Garðsendi, vaxið kippkorn frá sjávar- 


ströndu. 


NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 135 


SA 


5. mynd. Vesturbakki Þjórsár hjá Þjórsárbrú. I: sandur og möl, hálthörðnuð 
áreyri. II: mór, aldursákvarðaður. 111: Þjórsárhraun. IV: urð úr hraunjaðrinum. 
V: mold. VI: veggur vatnsþróar, mannvirki. 

Fig. 5. Section of the right bank of Thjórsa. I: River gravel semi-indurated. 
TI: Peat, GlÁ-age determined. III; Thjórsá Lava. IV: Blocks from the undercut 
lava edge. V: Aeolian soil. VI: Artiftctal wall. 


Aldursákvörðunin leiðir í ljós, að „túffmyndun GC“, sem þekur 
„suðurfellin“, er naumast eldri en um 5 þúsund ára og Helgafells- 
hraunið enn yngra. 

Í jarðeldasögu Þorvalds Thoroddsen (1925) er talið sennilegt að 
Helgatell hafi gosið hrauni laust eftir landnámsöld (sbr. Landnámu: 
„þar sem nú er hraun brunnið ). En Trausti Einarsson (1943) og 
síðar Sigurður Þórarinsson hata sýnt berlega fram á, að frá Helga- 
felli hafi ekki runnið hraun síðan þúsundum ára fyrir landnám. 
Áætlun Trausta um „allt að 10 þúsund“ ára aldur Helgatellshrauns 
verður þó nú að lækka um helming. 


Þjórsárbrú 
Mesta þykkt mólagsins hjá Þjórsárbrú er aðeins 30 cm. Það lgg- 
ur hið næsta undir Þjórsárhrauni, en yfir allfastri sandhellu, sem 
mun áreyri að uppruna. Staðháttum er lýst nánar í fyrri grein 
minni (Guðm. Kjartansson o. fl. 1964) og mynd tekin hér upp 


136 NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


1 6. mynd. Vatnsból 
bæjarins á Þjót- 
andans sbr VILA 5: 
í mynd. — Vatnið 
fl sprettur upp á mót- 
Í um mós og hrauns 
E og sést falla í tveim- 
{ ur bunum fram af 
o Á:1 mólaginu innst í 
á þjÁ skútanum. 

FA Í í Fiptið. Sprinadef. 
RN VI in Fig. 5. The 
| water flows out at 
Á the point of con- 
tact between the 
þeat and the over- 
lying lava. 


4 fd Á 
ið #8, 


4 


R/ vð 


j 


L. já 
Á þr, a 
* KÁ sl 
. “ á 


aftur úr henni. Eins og þar er frá skýrt, hefur mór úr þessu lagi 
tvisvar verið aldursákvarðaður áður og niðurstöðurnar verið 8065 
400 ár (W— 482) og 8170 * 300 ár (W— 913). Sýnishornin til 
þeirra aldursákvarðana voru bæði tekin af efraborði mósins, fyrst 
og fremst í því skyni að finna aldur hraunsins, sem yfir liggur. 
Ég gat mér þess til, að hraunið væri um 100 árum yngra en hin 


NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 137 


aldursákvörðuðu sýnishorn úr efstu 4—5 em lagsins (að meðaltali 
um 8120 ára), og áætlaði aldur þess „mjög nálægt 8 þúsundum ára“. 

Hin nýja aldursákvörðun þessa sama mólags var gerð fyrst og 
fremst í því skyni að reyna að tímasetja upphaf jarðvegsmyndunar 
eftir að Suðurlandsundirlendið reis úr sæ, og þess vegna voru sýnis- 
hornin, tvö að tölu, tekin af neðraborði mólagsins og aðeins 2—3 


cm upp í það. 


Útkoman má heita ein og hin sama af báðum ákvörðununum, 
mismunur aðeins 20 ár. Samkvæmt meðaltalinu, sem er 8200 ár, 
ætti myndun alls mólagsins að hafa tekið tæpa öld. En vegna upp 
gefinnar eðlilegrar ákvörðunarskekkju kann hún þó vel að hafa 
tekið fáeinar aldir, og er það líklegra um þetta þykkt lag af fast 
þjöppuðum mó. 

Nú er ástæða til að hækka lítillega fyrri áætlun mína um aldur 
Þjórsárhrauns, vegna þess að mómyndunin hefur verið hraðari en 
mig varði og væntanlega enginn verulegur aldursmunur á hraun- 
nu og efstu sentímetrum mólagsins. Sennilegastan aldur hvors 
tveggja tel ég nú um 8100 ár (ef miðað er við hinn styttri helm- 
ingatíma C1£, og 3% hærri, þ. e. um 8350 ár að miða við lengri 
helmingatímann). 

Allvíða með jöðrum Þjórsárhrauns, bæði við Þjórsá og Ytri- 
Rangá, sér á undirlag þess. Það er nær alls staðar skálögóttur mel- 
ur, áreyri að uppruna. Hvergi nema þarna, hjá Þjórsárbrú, hefur 
fundizt vottur af gróðurleifum á mótunum. Þetta bendir vissulega 
til, að mórinn hjá Þjórsárbrú sé leifar af einhverjum hinna allra 
fyrstu mýrarbletta, sem til urðu á Suðurlandsundirlendi, eftir að 
það reis úr sjó. Samkvæmt hinni nýju aldursákvörðun hófst þarna 
mómyndun fyrir um 8200 árum (eða — samkv. hærri helmingatöl- 
unni — um 8450 árum). 

Aðeins á tveimur stöðum hér á landi hafa verið aldursákvarðaðar 
eldri jarðvegsleifar. Íslandsmet í þessari grein hefur örþunnt mold- 
arlag með koluðum gamburmosa undir Þingvallahrauni. Hann 
reyndist 9130 260 ára (W— 1912), þ. e. um þúsund árum eldri 
en mórinn hjá Þjórsárbrú. Sá aldursmunur er eðlilegur að því 
leyti, að eldri leifarnar liggja ofan, en hinar yngri neðan hinna 
efstu sjávarmarka í ísaldarlok. — Hitt kemur meir á óvart, að fjöru- 
mór í Seltjörn á Seltjarnarnesi er einnig samkv. C!“aldursákvörð- 
unum fullra 9 þús. ára. En þá er þess að gæta, að ísaldarjökulinn 


138 NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


tók fyrr upp af Faxaflóa en Suðurlandsundirlendi og sú lyfting 
lands úr sjó, sem var afleiðing af léttingu jökulfargsins, hófst fyrr 
við Seltjörn en við Þjórsá. 


Hlíðardalsskóli 

Við gröft fyrir húsgrunnum, leiðslum o. fl. hjá Hlíðardalsskóla 
í Ölfusi hefur oftar en einu sinni verið sprengt niður úr þunnum 
helluhraunsjaðri, svo að undirlag hans hefur komið í ljós. Er þar 
sums staðar moldarlag undir hrauninu og yfirborð moldarinnar 
litað svart af koluðum jurtaleifum. Sigurður Þórarinsson náði þarna 
sýnishorni af svarta laginu haustið 1956 og eftirlét mér til að senda 
það til aldursákvörðunar í Uppsölum ásamt mínum sýnishornum. 

Bæði í þessu og öðrum sýnishornum, sem ég hef séð úr sama 
jarðvegslagi, eru jurtaleifarnar muldar í dust og með öllu ókenni- 
legar berum augum. Þó tókst Bergþóri Jóhannssyni mosafræðingi 
að greina í smásjá mosategundina Mnium punctatum í sýnishorni, 
sem Þorleifur Einarsson tók í skurði hjá Hlíðardalsskóla sl. sum- 
ar. Þessi mosi er hér algengur á votlendi. 

Samkvæmt rannsókn og niðurstöðum Þorleifs Einarssonar hefur 
hraunið, sem nú þekur jurtaleifarnar hjá Hlíðardalsskóla, komið 
upp í svonefndum Leitagíg suðaustan undir Bláfjöllum á háhrygg 
Reykjanesfjallgarðs. Þaðan, telur Þorleifur, að mikið hraun hafi 
runnið, ekki aðeins suður af hjá Hlíðardalsskóla og allt til sjávar 
í Þorlákshöfn, heldur einnig norður og norðvestur, um Svínahraun, 
Lækjarbotna, Rauðhóla og í mjóum taumi niður með Elliðaám 
út í Ellíðavog í Reykjavík; m. ö. o., hraunið í Þorlákshöfn og 
Elliðaárhraun séu eitt og hið sama. Þorleifur gaf því nafnið Leita- 
hraun (Þorl. Einarsson 1960). 

Hraunið í Þorlákshöfn og hjá Hlíðardalsskóla virðist augljóslega 
rétt rakið til upptaka í Leitagíg. En hitt hefur mér virzt helzt til 
djarfleg staðhæfing, að Elliðaárhraun sé þar upp komið í sama gosi, 
því að á hinni löngu leið þaðan út í Faxaflóa er það á kafla hulið 
um þvert af yngri hraunum, sem kynnu einnig að hylja upptök þess. 

Elliðaárhraunið var fyrst hrauna hér á landi (ef ekki á jörðu?) 
aldursákvarðað með Glf-aðferðinni. Hollenzkur jarðfræðingur, |}. 
Hospers, sendi mó úr undirlagi þess hjá Elliðaárbrúm til aldurs- 
ákvörðunar í Ghicago árið 1950 (sbr. Náttúrufr. 1964, bls. 99 og 
136). Aldur þess reyndist 5300 * 340 ár. Þess ber að gæta, að 


NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 139 


ákvörðunaraðterðin var á þessum árum nýlega fundin og ef til vill 
naumast komin af tilraunastigi. Samt má ætla af niðurstöðunni, 
að Elliðaárhraun sé ekki eldra en um 5 þús. ára og varla heldur 
miklu yngra. 

Niðurstaða nýju aldursákvörðunarinnar hjá Hlíðardalsskóla er 
eflaust mun áreiðanlegri, og hún er einnig nákvæmari að því leyti, 
að þar hlýtur hraunið, sem kolaði jurtaleifarnar, að vera jafn- 
gamalt þeim að kalla, þ. e. um 4530 ára. 

Ég gerði mér fyrirfram vonir um, að þessi aldursákvörðun myndi 
annaðhvort styðja eða afsanna þá kenningu Þorleifs, að Elliðaár- 
hraun sé angi af Leitahrauninu. Sú von rættist laklega. Sá aldurs- 
munur á hraununum, sem fram kemur af niðurstöðum aldurs- 
ákvarðananna — þ. e. sennilegast 730, en a. m. k. (skv. uppgefnum 
skekkjumöguleika) 530 ár — er naumast nægur til að afsanna, að 
hraunin hafi runnið samtímis, nema hann fáist staðfestur með 
nýrri ákvörðun á aldri Ellíðaárhraunsins. 


Ekruhorn í Saurbæ 

Árið 1921 Þixtist í riti Jarðfræðifélagsins í Stokkhólmi alllöng 
grein (58 bls.) um minjar sjávar og jökuls og þó einkum um forn- 
skeljar við Breiðafjörð. Þetta var engin flýtisskýrsla um tilviljana- 
kennda uppgötvun náttúruskoðara á hraðri ferð, heldur þrautunn- 
in vísindaleg ritgerð um nákvæmar rannsóknir höfundar og rök- 
studdar ályktanir. Merkisrit um skyld efni höfðu nú fyrr sézt í 
Svíþjóð eftir þarlenda brautryðjendur í kvarterjarðlræði. En höf- 
undur þessarar greinar var ekki úr þeirra hópi. Hann hét Guð- 
mundur G. Bárðarson, og heimilisfang hans er skilmerkilega til- 
greint: Bær, Hrútafjörður, Ísland. 

Í þessari ritgerð (Guðm. G. Bárðarson 1921) segir m. a. frá rann- 
sóknum höfundar í Saurbæ í Dalasýsiu. Sú sveit er lítið, flatt undir- 
lendi eða stuttur dalur, sem gengur suður frá Gilsfirði utanverð- 
um. Fyrir dalmynninu eru víðast bakkar með. sjónum, allt að 20 
m háir á kaflanum frá Tjaldanesi inn fyrir Kaldrana. Aðalefni 
þeirra sjávarbakka er leir með steinvölum og hnullungum á víð 
og dreif, einkum neðst, en efst í brúninni er víða þunnt lag at 
sandi og möl. Úr leirnum og sandinum safnaði Guðmundur Bárð- 
arson fjölda fornskelja. Vissar tegundir reyndust fylgja vissum 
hæðum í bökkunum, í höfuðdráttum eins og hér segir: 


i40 NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 


I. Neðst, 2—10 m upp frá sjávarmáli: Engar skeljar. 

HI. Upp í 15—20 m hæð: Fjöldi skelja, eingöngu af tegundum, 
sem geta Mfað í ísköldum sjó, þ. á m. jökultodda (Yoldia 
(Portlandia) arctica), sem þrífst aðeins við slík skilyrði. 

HI. Upp í 20 m hæð: Enn kulsæknar skeljar, en þó engin jökul- 
todda; mest ber á hörpudiskum (Clamys (Pecten) islandicus). 

VI. Uppi á brún: Sums staðar slitrur af sand- og malarlagi með 
brotum af kræklingsskeljum (Mytilus edulis). 


Guðmundur Bárðarson telur neðsta lagið, skeljalausa (I), vera 
jökulruðning og jafnvel myndað ofan sjávarmáls. Næsta lag (11), 
sem er langþykkast, telur hann myndað í dýpkandi sjó á því stigi 
ísaldarloka, er skriðjöklar náðu enn niður í fjarðarbotna og borgar- 
ís rak um firðina. Hörpudiskalagið (111) er að skoðun Guðmundar 
Bárðarsonar myndað á mestu dýpi og um þær mundir er sjór stóð 
sem hæst í ísaldarlokin, um 80 m hærra en nú í Saurbæ, en að 
lokum kræklingsmölin (IV), þegar sjór hafði aftur fjarað mikið 
og veðurfar og sjávarhiti var mjög komið í nútímahort. 

Sumarið 1964 safnaði ég skeljum úr jökultoddulaginu í Saurbæ, 
nánar til tekið úr sjávarbakkanum laust austan við Ekruhorn í 
Holtalandi. Og nú sl. haust sendi ég skeljar þaðan til aldurs- 
ákvörðunar í Uppsölum. Dr. Ingrid Olsson þóttu jökultoddu- 
skeljarnar helzt til þunnar og valdi til ákvörðunarinnar þykka 
smyrlingsskel (Mya truncata), sem ég hafði sent með til vara, úr 
sama lagi. 

Aldur hennar og þar með jarðlagsins — um 11620 ár (eða 11950 
ár samkv. lengri helmingatímanum) — er einn hinn hæsti, sem enn 
hefur fundizt með C!4-aðferðinni hér á landi. 


HEIMILDARRIT — REFERENCES 

Bárðarson, Guðmundur G. 1921. Fossile Skalafleyringer ved Breiðiljörður 1 
Vest-Island. Geol. Fören. Stockh. Förh. 323—380. 

Einarsson, Trausti. 1943. Úber die Geologie der Westminnerinseln. Vísinda- 
félag Íslendinga, Greinar: 175—188. 

— 1948. Bergmyndunarsaga Vestmannaeyja. Árbók Ferðatél. Ísl.si 1811. 

Einarsson, Þorleifur. 1960. Geologie von Hellisheiði. Sonderverötf. d. Geol. 
Inst. d. Universitát Köln, Nr. 5: 1—55. 

Kjartansson, Guðm., Þórarinsson, Sig. # Einarsson, Þorl. 1964. ClH-aldursákvarð- 
anir á sýnishornum varðandi íslenzka kvarterjarðfræði. Náttúrulr. 34: 97— 
125 


NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 141 


Jóhannesson, Þorkell. 1938. Örnefni í Vestmannaeyjum. Reykjavík. 

Johnsen, Baldur. 1948. Gróðurríki Vestmannaeyja. Árbók Ferðafél. Ísl.: 184—190. 

Thoroddsen, Þorvaldur. 1925 (að höf. látnum). Die Geschichte der islándischen 
Vulkane. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter. Kóbenhavn. 


SUMMARY 


Some New C14 Datings in Iceland 
by 


Gudmundur Kjartanson, 
Museum of Natural History, Department of Geology and Geography, 
Reykjavik. 


An account of CH datings done so far of Quaternary deposits in Iceland was 
published by S. Thorarinsson, Th. Einarsson and the present writer in the 
1964 volume of Náttúrufræðingurinn. he present article deals only with 
later age determinations of samples submitted by the writer. The age deter- 
minations were all done by Dr. Ingrid U. Olsson of the Institute ol Physics, 
Uppsala, Sweden. The results are listed in Table Í and their signiticance 
discussed in the text. 

Gardsendi. An age determination of a layer of peat, including stems of 
Salix, which underlies a 15-metre thick tutf layer that in turn underlies the 
Helgafell Lava, indicates a maximum age ot only 5000 years for this lava 
flow, or about the half of previous estimates. 

Thjórsárbrú. Á sample taken from the base of a layer of peat, 30 em thick, 
lying 38 m above sea level under the great Thjórsá Lavaflow, was submitted 
{or age determination in order to date the emersion of the spot above sea 
level during the postglacial uplift of the land. 

Hlídardalsskóli. Gharcoal found at the base of the great lavaflow Leita- 
hraun was dated at 4530 100 years B.P. Thorleifur Einarsson (1960) con- 
siders the flow Ellidaárhraun in Reykjavik to be another branch ot this lava- 
flow. A sample of peat underlying the Ellidaárhraun and sent as early as 1950 
to W. F. Libby of Chicago for age determination was dated at 5300 * 340 
years B.P. The fairly substantral difference between the results of that age 
determination and the later one is not indicative of a contemporaneous origin 
of the two lava branches. 

Ekruhorn. The sample used for age determination was a thick shell ot Mya 
truncata from marine clay containing a high-arctic mollusc Íauna characterised 
by Yoldia arctica. As described by G. Bárdarson (1921) the series ot strata 
exposed in a long cliff, up to “0 metres high, is as follows: At the base there 
is moraine, then a thick layer of clay forming most of the clitt and from which 
the sample for GC!“ age determination was collected. Near the top of the clitt 
the shell fauna is still arctic, characterised by Clamys íslandicus but without 
Yoldia. On the top these strata are here and there covered with gravel con- 
taning the boreal species Mytilus edulis. 


ið 1 j Á 40 n tat 0 lu A 
I A SN En => 


44847 Þam:550.93:(*35 
KJA -2 


Í KJARTANSSON, Gudmundur. 


| AUTHOR 
|Nokkrar nyjar carbon 14 aldursakvar- 


| TITLE A 
|thanir = Some new carbon 14 datings 


ii — 


DATE B á DA 
LOANED ORROWER'S NAME sk 


TR - 


| 2 A Eg 


550, 0633) KAJ-2 


am 


| KJARTANSSON, Gudmundur 


 Nokkkrar nyjr carbon 14...0..... 
#44847 


niversity of Alberta Librar 


